એ છોકરો જેણે 
પક્ષીઓ ના ચિત્ર બનાવ્યા 


જોન જેમ્સ ઓડોબોન 


તાઇ 


જૅકલીન ડેવિસ 
ચિત્ર : મેલિસા સ્વીટ 


જોન જેમ્સ ઓડોબોન એક એવો છોકરો હતો 
જેને ઘર ની અંદર રહેવાને બદલે બહાર નું 
વાતાવરણ પસંદ હતું. એ એક એવો છોકરો હતો 
જે ફક્ત પુસ્તકો થી નહીં, પણ પ્રકૃતિ માં 
પક્ષીઓ નું અધ્યયન કરવામાં વિશ્વાસ રાખતો 
હતો. અને, 1804 ની પાનખર માં, એ એક છોકરો 
હતો જેણે એ જાણવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો હતો કે 
એના પેન્સિલવેનિયા ના ઘર પાસે માળો 
બનાવવાવાળા નાના પક્ષી, વાસ્તવ માં 
આવનારી વસંત માં ત્યાં પાછા આવશે કે નહીં? 


સદીઓ સુધી પાનખર માં નાના પક્ષીઓ નું 
ગાયબ થવું અને વસંત માં પાછા ફરવું એક 
રહસ્ય હતું . પક્ષીઓએ શિયાળો ક્યાં વિતાવ્યો? 
અને જયારે એ પાછા ફર્યા, ત્યારે શું સાચે એના 
જ માળા માં પાછા ફર્યા? 


આ પુસ્તક જણાવે છે કે કેવી રીતે યુવાન 
ઓડોબોને પક્ષીઓ વિષે આપણી સમજણ 
વધારવા માટે આવશ્યક સંશોધન કર્યું. અમેરિકા 
ના પક્ષીઓ ના મહાનતમ ચિત્રકાર નું ઝનૂન 
દર્શાવતી, આ વાર્તા યુવાન પાઠકો ને પોતાના 
ઘર ની આસપાસ પક્ષીઓ ને નિહારવાની અને 
એના અવાજ ને ધ્યાનથી સાંભળવાની પણ 
પ્રેરણા કરશે. 


એ છોકરો જેણે પક્ષીઓ ના ચિત્ર બનાવ્યા 
જોન જેમ્સ ઓડોબોન ની વાર્તા 


જઝ* 
4”. 57 


૦% 


ટિ 
ક ૮/૮ ૮ તાદ 


જૅકલીન ડેવિસ 
ચિત્ર : મેલિસા સ્વીટ 


એ સાચું હતું કે જોન જેમ્સ ઘણા છોકરાઓ ની સરખામણીમાં 
વધારે સારું સ્કેટિંગ, શિકાર અને સવારી કરી શકતો હતો. એ પણ ે 
સાચું હતું કે એ મિનુએટ અને ગાવોટે નૃત્યુ કરી શકતો હતો જાણે ન હટ 
કે એ એક રાજા જન્મ્યો હોય. એ સારંગી વગાડી શકતો હતો, એ 

પ્રેમ કરી શકતો હતો, અને એ તલવાર થી લડાઈ કરી શકતો હતો. ય્‌ 
પણ સૂર્યોદય થી સૂર્યાસ્ત સુધી એને જે સૌથી વધારે ગમતું હતું, એ મ 
હતું પક્ષીઓ નું નિરીક્ષણ કરવાનું. ર ' 


જોન જેમ્સ ની સૌથી સુઃખદ યાદો ફાનસ માં એના ઘર પાસે એના 

પિતા સાથે જંગલ ની સહેલ કરવાની હતી. આ સહેલ માં, પાપા 
ઓડોબોન પક્ષીઓ વિષે વાતો કરતા હતા. એનો સુંદર રંગ, એની 
આકર્ષક ઉડાણ, અને સૌથી અદ્ભૂત - દરેક પાનખર માં એના 

રહસ્યમય ઢંગ થી ગાયબ થવું, અને વસંત ત્કતુ માં વફાદારી થી * 
પાછા ફરવું. 


પેન્સીલવેનિયા માં એપ્રિલ નો મહિનો હતો, અને ઊડા ખાડા માં 


ર લાણી હ હજી પણ બરફ ના ટુકડા તરી રહ્યા હતા. જોન જેમ્સે બર્ફીલી ખાડી 
દ ક ઈ પસાર કરી. એ ઝડપ થી ઉપર ચઢ્યો અને એક ચુના ના પથ્થર 
# દ “સઝ ન ની ગુફા પાસે ગયો, એ વિચાર માં કે આજે એને શું મળશે. ફક્ત 
1 દ ધ. પૅવિ પક્ષી નો ખાલી માળો, જે એ પાછલા પાંચ દિવસ થી જોતો 
મ [દળો ધે / હતો? કે ત્યાં કંઈ હશે .... 
ક 1 4 ] 
પહ. 
પણ હવે જોન જેમ્સ અઢાર વર્ષ નો થઈ ગયો હતો અને હવે એ એના 7/4 દાં! 
ણ હ હ હ 2. 6 


પિતા થી ચાર હાજર માઈલ દૂર પેન્સિલવેનિયા, અમેરિકા ના જંગલો માં હ. 
એકલો રહેવા ચાલ્યો ગયો હતો. ફક્ત છ મહિના પહેલા જ એના પિતા એ 

એને વહાણ માં બેસાડયો હતો. જહાજ, જોન જેમ્સ ને અમેરિકા લઈ ગયું, ક 
જ્યાં એને ખાડી ના કિનારે એક ફાર્મહાઉસ માં રહેવાનું હતું. પિતાએ એને શ 
અંગ્રેજી શીખવા, વાણિજ્ય શીખવા, અને અમેરિકા માં કેવી રીતે પૈસા 
કમાવાય છે એ શીખવા મોકલ્યો હતો. પણ મુખ્યત્વે એણે એના એકમાત્ર 
દીકરા ને એટલા માટે અમેરિકા મોકલ્યો હતો કે જોન જેમ્સ ને નેપોલિયન 
ના યુદ્ધ માં લડવું ન પડે. જોન જેમ્સ વિમાસણ માં હતો કે એ એના પિતા 


ને ક્યારેય ફરી જોઈ શકશે. ુ 7 ુ 


નાના. 
રિ 


જ... # મઝ જ 
જૂન? 
મ કમે જ # 
7 2૧% પ 6૯ 
| “ગક ર ઇં: 
ઝા (૬# & ક 1 1? ત”? 
'%* 1૧ હ! કક હ ક ન્મ , 
૧2૫. કુ -નનનકટ ટ ન્ડ હ ર્‌ જે હ અ. / 
! ક ૧ ત કા ઝટ ₹&/# ટેન | ન્ક્ક્ટ 
દૃ 11,700 £/#6 ડી ન જણ | 
ક હિ પ શન કેસ ટ | 
7/ જ હિ 
ફે જે | *& 4 પ 
ઈ! ડ ક % જો €/% 
જ 7 ? / ( કે 
ી છ / 41 (€ દદ 1 ર 
| જ સ ન હાઇ છી જા દા વ. 
ન્ન ૪ એ દ જ મ 
ન 
હ ર | 


ફબ! ફબ! ફબ! પાંખો ના ફડફડાટે જોન જેમ્સ નું સ્વાગત કર્યું. પૅવિ ઇં 
ફ્લાયકેચર પક્ષી પાછા આવી ગયા હતા! 


એક માદા પક્ષી ધનુષ માં થી નીકળેલા બાણ ની જેમ ગુફા માં થી બહાર / ચ 
ઉડી ગયું. નર પક્ષી, જે મોટું અને શ્યામ રંગ નું હતું, એણે જોન જેમ્સ ના ગા 

માથા ઉપર એની પાંખો ફફડાવી અને એની ચાંચ થી અવાજ કર્યો : 

કલેક! કલેક! કલેક! 


જોન જેમ્સ ગુફા ની બહાર દોડયો અને 
ખાડી પાસે બેસી ગયો. એણે પૅવિ પક્ષી ને 
હવા માં નીચે ઉતરતા અને ઊંચે ઉડતા 
જોયા. એ ઉડતા-ઉડતા હવા માં થી કિટ 
જીવડાં ખાતા હતા. શું આ એ જ પૅવિ 
પક્ષી હતા જેણે ગયા વર્ષે ત્યાં માળા 
બાંધ્યા હતા? એણે અચરજ વ્યક્ત કયું. 
પક્ષીઓએ શિયાળો ક્યાં વિતાવ્યો હશે? શું 
એ આવતી વસંત માં ત્યાં જ ફરી આવશે? 


મ 0% 


ન / ી 7 
/58 હ 47 //“૮«€૯« * 
' દ 


જ /(« / 


મ 2. ક 


૮૮1.૮%-સ૪ 


જોન જેમ્સ જંગલ ના રસ્તે ઘરે દોડયો. "મેડમ થોમસ! મેડમ થોમસ!" એણે 
એના ફાર્મહાઉસ ના રસોડા માં ઘૂસતા બૂમ પાડી. ઉત્સાહિત અવાજ માં એ ફ્રેન્ચ 
માં બોલ્યો, "ઇલ યા ડેસ ઓસો!" એના આ શબ્દો ફ્રેન્ચ માં હતા. 


મિસિસ થોમસ એની હાઉસકિપર હતી જેને પાપા ઓડોબોને, એના અમેરિકી 
ફાર્મહાઉસ મિલ-ગ્રોવ ની દેખભાળ માટે નોકરી એ રાખી હતી. મિસિસ થોમસે 
જોન જેમ્સ ના ગંદા બુટ તરફ એનો લાંબો લાકડી નો ચમચો ઘુમાવ્યો, અને એને 
તરત ઉતાર્યા અને સુકાવા માટે આગ પાસે રાખી દીધા. 


'ેદનડ્્ડડફરે 
2572522722 
ન # 


"પક્ષી", જોન જેમ્સે કહ્યું. "મને પક્ષી દેખાયા. બે સુંદર 
પક્ષી ગુફા માં છે!" 


મિસિસ થોમસે એના ભવા ચઢાવ્યા. એ પેલા ઉત્સાહી 
ફ્રાંસિસી છોકરા ને સ્નેહ કરતી હતી. પણ એને એ પણ 
સ્વીકારવાનું હતું કે એ એક પાગલ હતો. પક્ષી! હંમેશા 
પક્ષી! સવારે ઉઠીને અને રાતે સુતા સુધી, એ ફક્ત 
પક્ષીઓ વિષે વિચારતો હતો. એની ઉમર ના છોકરા 
માટે આ એક અજબ વાત હતી. 


"માસ્ટર ઓડોબોન," મિસિસ થોમસે ખીજાતા કહ્યું, "તારે 
માટે એ જ સારું હશે કે તું ખેતી પર વધારે ધ્યાન આપ 
અને પક્ષીઓ નો પીછો કરવાનું ઓછું કરી દે." 


પણ જોન જેમ્સે દાદર ચઢતા, એની વાત ન સાંભળવાનું નાટક કર્યું. એ 
સીધો એના છાપરા નીચે ના એના માળીયા ના રૂમમાં ચઢી ગયો - એ 1 
એને એનો સંગ્રહાલય કહેતો હતો. ત્યાં દરેક અભરાઈ, દરેક ટેબલટોપ, ી 
ભોંય ની બધી ફાજલ ઇંચ, માળા અને ઈંડા, વૃક્ષ ની ડાળીઓ, ઘસાયેલા / 
લીસા પથ્થર, લીલ અને પીંછા અને મસાલો ભરેલા પક્ષીઓ - રેડવિન્ગ્સ 
અને ગ્રેકલ, કિંગફિશર અને લક્કડખોદ વગેરે - થી ભરેલા હતા. દીવાલો 
પેન્સિલ અને ક્રેયોન થી બનાવેલા પક્ષીઓ ના ચિત્રો થી ઢંકાયેલી હતી, 
બધા ચિત્રો પર "114" ના હસ્તાક્ષર હતા. દર વર્ષે એના જન્મદિવસે, જોન 
જેમ્સ એના સંપૂર્ણ વર્ષ ના બનાવેલા ચિત્રો ની સમીક્ષા કરતો હતો અને 
પછી એને તાપણા માં સળગાવી દેતો હતો.એને આશા હતી કે એક દિવસ 
એ વધારે સારા અને સંગ્રહવાલાયક ચિત્રો બનાવી શકશે. 


જોન જેમ્સ એના પુસ્તકો ના કુબાટ પાસે ગયો જ્યાં 
પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ ની ચોપડીઓ હતી જેઅને એના 
પિતા પાસેથી ભેટ તરીકે મળી હતી. શિયાળ₹માં નાના 
પક્ષીઓ ક્યાં રહે છે? દરેક વસંત માં શું એ એના જૂના 
માળા માં પાછા ફરે છે? જે વૈજ્ઞાનિકોએ આ પુસ્તકો 
લખ્યા હતા, એ પણ આ વાત પર એકમત ન હતા; 
દરેક નો અલગ-અલગ વિચાર હતો. 


આજ થી બે હાજર વર્ષો પહેલા, ગ્રીક દા 
એરિસ્ટોટલે આ પ્રશ્નો ના ઉત્તર આ 

દરેક પાનખર માં સારસ ના જ 
ઉડતા હતા અને વસંત %તુ માં પાછા ફ 
એનું માનવું હતું કે નાના પક્ષિ પ્રાસ 
એરિસ્ટોટલે લખ્યું કે નાના પક્ષી આખા 
પાણી ની નીચે અથવા પોલાણવાળા લાક 
માં શીતનિદ્રા માં સૂતા રહેતા હતા. ્્‌ ૯ 

પે ફી રં 


ગયા અઠવાડીએ 
જ મારી જાળ માં 
પક્ષીઓ નું એક 


._..જૂંડ ફસાયું હતું. 


ર. ' મ ક આવા ગંઠાયેલા પક્ષી મળ્યા નહીં. અને 
રી. પ! વૈજ્ઞાનિકો એ કહેલી બધી વાત એણે માની 
હતા! 


૪ આખા 

» શિયાળામાં એ છ ન 
“ પક્ષી પાણીમાં #” જે 
“ડૂબેલા રહે છે. 


પક્ષી પોતાને, 

એક પક્ષી માં 

થી બીજા પક્ષી 
માં બદલી લેતા 
હતા. 


એ સમય ના ઘણા વૈજ્ઞાનિકો એરિસ્ટોટલ 
સાથે સહમત હતા. એમના કહ્યા પ્રમાણે, 
નાના પક્ષી એક મોટા બોલ માં ભેગા થઈ 
જતા હતા, ચાંચ થી ચાંચ, પાંખ થી પાંખ 
અને પગ થી પગ પકડી ને, આખો શિયાળો 
પાણી નીચે જામેલી હાલત માં રહેતા હતા. 
માછીમારો પણ આવા પક્ષીઓ પોતાની 
જાળ માં ફસાવાની વાર્તાઓ કહેતા હતા. 


પણ જોન જેમ્સ ને ક્યારેય પાણી નીચે 


નહીં. કેમ? એમાંથી થોડા લોકો નું માનવું 
હતું કે પક્ષી દરેક શિયાળા માં, એક પ્રજાતિ 
માં થી બીજી પ્રજાતિ માં બદલાઈ જતા 
હતા! અને એક વૈજ્ઞાનિકે દાવો કર્યો કેહ 
પક્ષી પ્રત્યેક પાનખર માં , 
ચંદ્રમા ની યાત્રા કરતા હતાઃ 
અને વસંત ક્છતુ માં પાછા 
ફરતા હતા. એના મત 
પ્રમાણે એ યાત્રા માં 
પક્ષીઓ ને સાઠ દિવસ 
લાગતા હતા! 


જોન જેમ્સે ક્યારેય વર્ગખંડ માં બહુ સમય વિતાવ્યો ન હતો, અને એ 
સ્કૂલ ની દરેક પરીક્ષા માં નાપાસ થયો હતો. પણ એ પોતાને એક 
પ્રકૃતિ શાસ્ત્ર માનતો હતો. એણે પક્ષીઓ ની આદતો અને વર્તણુક 
જાણવા માટે પ્રકૃતિ માં પક્ષીઓ નું ઊંડાણ થી અધ્યયન કર્યું. 


હં મારા પુસ્તકો ગુફા માં લઈ જઈશ, જોન જેમ્સે ફેસલો કર્યો. અને સાથે મારી 
પૈન્સિલ અને કાગળ પણ. હું મારી વાંસળી પણ ત્યાં લઈ જઈશ. હું રોજ ગુફા 
માં પક્ષીઓ નું અધ્યયન કરીશ. હું એને એવા જ ચિત્રિત કરીશ જેવા એ છે. 
અને કેમકે એ એક એવો છોકરો હતો જેને ઘર કરતા બહાર નો માહોલ વધારે 
પસંદ હતો, એટલે એણે એવું જ કર્યું. 


એક અઠવાડિયા માં પક્ષી જોન જેમ્સ ના હેવાયા થઈ ગયા. પક્ષીઓ એ એની 
એવી રીતે અવગણના કરી જાણે એ જૂના ઝાડ નું હૂંઠું હોય. જયારે એ એની 
પેન્સિલ થી ચિત્ર બનાવતો ત્યારે પક્ષી એની ચાંચ માં ભીની માટી લાવતા હતા. 
જ્યારે એ કોઈ ફ્રેન્ચ વાર્તા વાંચતો હોય ત્યારે પક્ષી લીલી શેવાળ લાવતા હતા. 
જયારે એ એની વાંસળી પર ધૂન વગાડતો હતો, ત્યારે પક્ષી ખાડી ના કિનારે 
થી, માળો બનાવવા માટે કલહંસ ના પીંછા ભેગા કરતા હતા. 


થોડા દિવસો માં પક્ષીઓ ના સુકાયેલા ભૂરા માળા મુલાયમ લીલા ગાદલા માં 
બદલાઈ ગયા. અને જોન જેમ્સે પક્ષીઓ ના અવાજ ની નકલ કરવાનું શીખી 
લીધું હતું : ફી-બી! ફી-બી! 


વસંત પછી ઉનાળો આવ્યો. ઉનાળા પછી ધીરે-ધીરે 
પાનખર આવી. જોન જેમ્સે પક્ષીઓ ના બે બચ્ચા 
જન્મતા જોયા. જયારે એણે પહેલી વાર યુવાન 
પક્ષીઓ ને ઉડતા જોયા, તો એ પોતાને એ નાના 
પરિવાર નો હિસ્સો માનવા લાગ્યો. 


દિવસો નાના થવા લાગ્યા અને શરદ%્ઠતુ ની હવા 
ભોંકાવા લાગી. જોન જેમ્સ ને ખબર હતી કે પક્ષી 
થોડા દિવસો માં ત્યાંથી ચાલ્યા જશે. પણ શું એ પાછા 
આવશે? એને આ રહસ્ય જાણવું જ હતું! આ સવાલ એ 
છોકરા માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ હતો જે પોતે એના 
પરિવાર થી બહુ દૂર હતો. 


એ રાતે પથારી માં એણે એક યોજના બનાવી. 


બીજે દિવસે, જયારે માં અને પિતા પક્ષી માળા 
થી દૂર હતા, ત્યારે જોન જેમ્સે પક્ષી ના એક 

નન બચ્ચા ને ઉઠાવ્યું. એણે મધ્યકાલીન રાજાઓ 
વિષે વાંચ્યું હતું જે એના ઈનામી બાજ પક્ષી ના 
પગ માં બેન્ડ બાંધતા હતા જેનાથી ખોવાયેલું 
બાજ પાછું મળી શકે. પક્ષી ક્યાં જાય છે, એ 
જાણવા કોઈ જંગલી પક્ષી ના પગ માં બેન્ડ 
બાંધી શકાય? એ કામ પહેલા ક્યારેય કરવામાં 
આવ્યું નહોતું, પણ જોન જેમ્સ એ કોશિશ કરી 
શકતો હતો. 


એણે એના ખિસ્સા માં થી એક દોરી કાઢી અને એને પક્ષી ના બચ્ચા ના પગ ની ચારે બાજુ 
ઢીલી બાંધી. પક્ષી એ ચાંચ મારીને દોરી તોડી નાખી. બીજે દિવસે એણે બચ્ચા ના પગ માં 
બીજી દોરી બાંધી. ફરી બચ્ચા એ ચાંચ મારીને દોરી તોડી નાખી. છેવટે, જોન જેમ્સ પાંચ 
માઈલ ચાલી ને નિકટ ના ગામ ગયો અને ત્યાંથી ચાંદી ના તાર થી વણેલી એક દોરી 
ખરીદી. એ દોરો મુલાયમ અને મજબૂત હતો. એણે બંને બચ્ચા ના પગ માં ચાંદી ના દોરા 
નો ટુકડો ઢીલો બાંધ્યો. 


એક અઠવાડિયા પછી, પક્ષી ચાલ્યા ગયા. 


૮ 


વ #%. ક 
#દ “૪૬૪2. મટ 
ક ક કં 
42 72 49૫૯7 હ 
હ &બ૬#ટ# ૬ /36" 


સ ાાાસસા#ઇઈન બા. વ ક... 
સમગ્ર શિયાળો, જોન જેમ્સ એના સંગ્રહાલય માં કામ કરતો રહ્યો અને એણે ગુફા માં 
બનાવેલા પેન્સિલ ના રેખાચિત્રો માં રંગ પૂર્યા. એને આશા હતી કે એના આવતા 
જન્મદિવસ પર એની પાસે આગ થી બચાવવા લાયક એક કે બે સુંદર ચિત્રો જરૂર હશે. 


ખાડી નું પાણી હવે જામી ગયું હતું. અને દર 
વખતે જયારે જોન જેમ્સ ખાલી ગુફા ને પાર 
સ્કેટિંગ કરતો, તો બે હાજર વર્ષો પૂર્વે ના એ 
સવાલ વિષે વિચારતો હતો : નાના પક્ષી ક્યાં 
જાય છે અને શું એ વસંત ત્રકતુ માં એના જૂના 
માળા માં પાછા આવતા હશે? 


ન ધીરે-ધીરે દિવસો લાંબા થતા ગયા. ખાડી પર 


"ઇજ ત્ર બરફ તૂટી ને ઓગળવા લાગ્યો. 
ન એક સવારે, જોન જેમ્સે એક પક્ષી નો અવાજ 
સ સાંભળ્યો, ફી-બી! ફી-બી! 
એ તુરંત ગુફા તરફ દોડયો. એનું માથું ઝુકાવીને 
એ ગુફા માં ઘુસ્યો. 


પણ કોઈ પણ માદા પંખી ધનુષ માં થી નીકળેલા તીર ની જેમ ગુફા માં થી 
બહાર ન ઉડી. કોઈ પણ નર પક્ષી એ જોન જેમ્સ ના માથા ઉપર એની પાંખો ન 
ફફડાવી અને ચાંચ થી અવાજ ન કર્યો. એને બદલે, પક્ષીઓએ જોન જેમ્સ ને 
એવી રીતે અવગણ્યો જાણે એ જૂના ઝાડ નું કોઈ હૂંઠું હોય. પક્ષીઓ ને ગુફા ની 
અંદર અને બહાર ઉડતા જોઈ ને જોન જેમ્સ ને ખબર પડી ગઈ કે એના જૂના 
મિત્રો પાછા આવી ગયા હતા. 


પણ ગયા વર્ષ ના બચ્ચા, જે હવે મોટા થઈ ગયા હશે, એ ક્યાં છે? શું એ પણ 
પાછા ફર્યા હતા? એ એનો અવાજ સાંભળી ને આસ-પાસ ના જંગલો અને બાગો 1 / 
માં એની શોધ કરવા લાગ્યો. | 7 


ઘાસવાળી જમીન માં, એક ઘાસ ના છાપરા માં, એને બે પક્ષીઓ માળો બનાવતા 
મળ્યા. એક ના પગ માં ચાંદી ની દોરી બાંધેલી હતી. 


નદી ની ઉપર, એક પૂલ ની નીચે, એને માળા માં રહેતા બીજા બે પંખી મળ્યા. અને 
ત્યાં પણ એક ના પગ માં ચાંદી ની દોરી બાંધેલી હતી. 


જોન જેમ્સ ને બૂમ પાડવી હતી, "હા! પક્ષી એના જૂના માળા માં પાછા ફરે છે! અને 
એના બચ્ચા, એની પાસે જ એનો માળો બનાવે છે." પણ એની વાત કોણે સાંભળી 
હોય? હું મારા પિતા ને લખીશ, જેમ્સે ફેંસલો કર્યો. હું એને જણાવીશ કે મેં અમેરિકા 
માં શું- "શું શીખ્યું. અને જયારે હું મોટો થઈ જઈશ, ત્યારે હુ હું સમગ્ર વિશ્વ ને મારી 
શોધ વિષે જણાવવાનો રસ્તો ધીરી. એ એની પેન્સિત કાગળ અને વાંસળી ભેગી 
" કરવા એના ઘર તરફ દોડયો. દોડતા-દોડતા એણે અવાજ કર્યો, :ફી-બી! ફી-બી! 


ક્ટ, 


* 
ત 05 ઝ-- ટન 
4 ક ક «૮ ઝન ૯ 74%. ” ૮ 


નક#ઝ.. ૮2 2 ૬૪#૬૮* 
42૮492૮. “દ જવ જટ. ૪2 55 કે 


જોન જેમ્સ ઓડોબોન વિષે 


કોઈ પક્ષી ના પગ માં દોરી અથવા બેન્ડ બાંધવાનું - અર્થાત પક્ષી ની 
અવરજવર પર નજર રાખવા એના પગ ની ચારે બાજુ કોઈ નિશાની બાંધવી - 
ઓડોબોન ના સમય માં સાવ અભિનવ અને નવો વિચાર હતો. અસલ માં, 1804 
માં જોન જેમ્સ ઉત્તરી અમેરિકા માં કોઈ પક્ષી ને બેન્ડ બાંધવાવાળો પહેલો વ્યક્તિ 
હતો. એના સરળ પ્રયોગે એક જટિલ સિદ્ધાંત ને સાબિત કરવામાં મદદ કરી : 
ઘણા પક્ષી દર વર્ષે એ જ માળા માં પાછા ફરતા હતા, અને એના બચ્ચા પાસે જ 
પોતાના માળા બનાવતા હતા. આ વર્તણૂક ને "હોમીંગ" (ઘરે પાછા ફરવું) 
કહેવામાં આવે છે. શેષ દુનિયા ને ઓડોબોન ના પ્રયોગ વિષે ત્યારે ખબર પડી 
જયારે એણે એના વિષે એના પુસ્તક "ઓર્નીથોલોજીકલ બાયોગ્રાફી” માં લખ્યું. 
પછી, વીસમી સદી માં, વૈજ્ઞાનિકોએ એ સાબિત કરવા બર્ડ-બેન્ડીંગ નો ઉપયોગ 
કર્યો અને એ સ્થાપિત કર્યું કે નાના પક્ષી પ્રવાસ કરે છે. 


આ પુસ્તક ની વાર્તા પૂરી થવાના થોડા જ સમય માં, જોન જોન્સ એના પિતા ને 
ઘરે પાછો ફર્યો. કદાચ, પક્ષીઓ ની જેમ, એણે પણ ઘર તરફ નું ખેંચાણ અનુભવ્યું 
હશે. પણ એક વર્ષ પછી, એ એના "જીવન મિત્ર" પાપા ઓડોબોન ને આવજો 
કહીને ફરી અમેરિકા ચાલ્યો ગયો. આ છેલ્લી વાર હતી જયારે એણે એના પિતા ને 


જોયા. 


યુવાન જોન જેમ્સ દુનિયાભર માં પક્ષીઓ ના સૌથી મહાન ચિત્રકાર બન્યા. એ 
પક્ષીઓ ના પૂર્ણ કદ ના ચિત્રો બનાવવાવાળા પહેલા વ્યક્તિ હતા, અને પક્ષીઓ 
શિકાર કરતા, સાફસૂથરા રહેતા, લડાઈ કરતા અને ઉડતા બતાવવાવાળા પહેલા 
વ્યક્તિ હતા. એના ક્રાંતિકારી ચિત્રો એ બે જાત ના દર્શકો ને પ્રસન્ન કર્યા - 
વૈજ્ઞાનિકો ને, જે એના ચિત્રો ની ચોકસાઈ થી આકર્ષિત હતા, અને સામાન્ય લોકો, 
જેણે એના પક્ષીઓ ની સુંદરતા નો આનંદ લીધો. 


9 કૈ 
પ ન ભન પિ 7 ઝે તતવ. 


ઓડોબોને એની ગુફા ના પક્ષીઓ ના સેંકડો રેખાચિત્રો બનાવ્યા, પણ એમાંથી 
કોઈ ચિત્ર બચ્યા નહીં. એણે 1825 ની આસપાસ લુઇસિયાના માં પેવિ ફ્લાયકેચર 
(જે હવે પૂર્વીય ફીબી કહેવાય છે) નું આ વોટરકલર ચિત્ર બનાવ્યું. 


લેખક ની સ્ત્રોત નોંધ 


આ વાર્તા ને લખવા માટે, મેં મુખ્યરૂપ થી "ઓર્નિથોલોજીકલ બાયોગ્રાફી" 
અને શર્લી સ્ટ્રેશિન્સકી ના "ઓડોબોન : લાઈફ એન્ડ આર્ટ ઈન ધ અમેરિકન 
વિલ્ડરનેસ" પુસ્તકો ને મારો આધાર બનાવ્યા. આ વાર્તા માં સામેલ 
લગભગ દરેક વિવરણ આ બે પુસ્તકો માં લખેલા છે. ઓડોબોને એના 
જન્મદિવસે એના ઘણા શરૂઆત ના ચિત્રો સળગાવ્યા. એણે ચાંદી નો દોરો 
ક્યાંથી ખરીદ્યો, એ અટકળ નો વિષય છે, પણ ઓડોબોન નિયમિત રૂપ થી 
નજીક ના ગામ નોરિસટાઉન સુધી પાંચ માઈલ પગે ચાલી ને જતા હતા. 
અને એ લગભગ નિશ્વિત છે કે મિસિસ થોમસ એક શાંત ક્વેકર હતા, અને 
કદાચ એની સિલાઈ ની ટોકરી માં ચાંદી નો દોરો રાખ્યો હશે. ઓડોમોને 
એરિસ્ટોટલ ના લેખો વાંચ્યા હતા કે નહીં, એના પર પ્રશચિહ્ન લગાવી શકાય. 
પાપા ઓડોબોન ને ભેટ રૂપે પુસ્તકો આપવાનું બહ પસંદ હતું, અને એ સંભવ 
છે કે એણે એના દીકરા ને જે પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ ની ચોપડીઓ આપી, કદાચ 
એમાંથી એક પુસ્તક માં પક્ષી પ્રવાસ અને ઠંડી ની સુષુપ્તાવસ્થા ના પ્રાચીન 
યુનાની સિદ્ધાંત પણ સામેલ હોય. 


મ,6૭૦9; 
ચિત્રકાર ની સ્ત્રોત નોંધ મણા 


મિલ-ગ્રોવ, પેન્સિલવેનિયા માં એ ઘર અને જામીન હતા જ્યાં આ વાર્તા 
ઘટી હતી. હવે એ ઓડોબોન વન્યજીવ અભયારણ્ય ના હિસ્સા છે. મેં ત્યાં 
ચિત્રો જોતા થોડા દિવસો વિતાવ્યા હતા. હું ત્યાં આસપાસ જંગલ માં 
ફર્યો અને મેં પક્ષીઓ ના થોડા ચિત્રો પણ બનાવ્યા. ત્યાં ના પ્રકાશક 
અને ક્યૂરેટર એલન ગેહરેટે ધૈર્યપૂર્વક મારા પ્રશ્નો ના જવાબ આપ્યા અને 
મને મૂળ દસ્તાવેજ બતાવ્યા. એ માટે એનો ધન્યવાદ. ત્યાર બાદ હું 
હેન્ડર્સન, કેન્ટકી સ્થિત જોન જેમ્સ ઓડોબોન સ્ટેટ પાર્ક પણ ગયો. ત્યાં 
ના સંગ્રહાલય માં ઓડોબોન ના જીવન સાથે જોડાયેલી ઘણી કલાકૃતિઓ 
અને કલા મને જોવા મળી. ત્યાં ના ક્યૂરેટર ડોન બોર્મન ને મારી શોધ 
માં મદદ કરવા માટે ધન્યવાદ. મેં પક્ષીઓ ના ગીતો ની ઓળખ એફ. 
શુયલર મેથ્યુસ દ્વારા લિખિત "ફિલ્ડ બુક ઓફ વાઈલ્ડ બર્ડસ એન્ડ ધેર 
મ્યુઝિક" થી કરી. 


જે પ્રભાવ મારા પર પડયા એ આશ્ચર્યજનક રૂપ થી સરળ હતા. 
ઓડોબોન ની કલા થી આશ્ચર્યચકિત ન થવાનું કોઈ ને માટે પણ મુશ્કેલ 
થાય, પણ એની લેખન શૈલી અને એણે ઉપયોગ કરેલા હસ્તનિર્મિત 
કાગળો ની ગુણવત્તા, મારા ચિત્રો અને કોલાજ ના શરૂઆતી આધાર 
બન્યા. આ કલા ટ્વીનરોકર હસ્તનિર્મિત કાગળો અને પ્રાચીન કાગળો 
પર, વોટર કલર ગોઉચ્ચે, કલમ અને શાહી, પેન્સિલ અને કોલાજ થી 


બનાવવામાં આવી હતી. ્‌ 
ક 


૯ 


વ્્ઝ્ 
ર્ર? 


